



&, 
YR ANWYL 


* 


Ganwyd Mawrth 28ain, 1854, yn y 
Gelli, ger Glynarthen, Sir Aberteifi. 
Addysgwyd yng Ngholeg Presbyter- 
aidd Caerfyrddin. Ordeiniwyd yn 
weinidog ar eglwys yr Annibynwyr 
yng Nglandwr, Penfro, Mai, 1873. lle 
y llafuriodd gyda llwyddiant mawr 
am 3I o flynyddoedd. Hydref 13eg, 
1878, corffolwyd Eglwys Cefnpant, 
lle y llafuriodd hefyd gyda llwydd- 
iant mawr hyd I1904. 


N* 



































































































































































































































































































































































































































wf 





LU 


NG NS 


0. R. OWEN 


M* 


Symudodd i Lerpwl, Mawrth, 1904, 
i gymeryd gofal eglwys barchus Park 
Road, lle y treuliodd fisoedd blin 
ei gystudd ynghanol caredigrwydd 
parchus anwyliaid ei ofal. Hunodd 
mewn tangnefedd Tachwedd raf, 
I908, a chludwyd ei weddillion i 
gladdfa'r teulu yng  Nglandwr. 
Gadawodd weddw a phump o blant 
mewn galar dwys ar ei ol. 


* 


“Cyfraith gwirionedd oedd yn ei enau ef, ac anwiredd ni chafwyd yn ei wefusau: mewn hedd ac uniondeb y rhodiodd gyd â mi, a 
llawer a drodd efe oddiwrth anwiredd.” —Micah ii, 6. 





L | 
My^z O. R. OWEN fry yng ngwawl | 
Ei gartref gwyn, | 
Am rasau'r groes yn dyblu'r mawl 
Ar Seion fryn, 
A gwêl y Gwr fu ar y pren 


Eiddeiw yn-ei-galon-wen- 


| 
| 
| 
| 


|F. 
Colledwyd Cymru;—ingol frâth 
Yw'r arwyl hon; 
Fel perlau'n brin y mae ei fath; 
Mor bur ei fron, 
Delweddid purdeb yn ei hoen, 
Un tebyg iawn i'r Addfwyn Oen. 


IH. 
Yn nwyrain euraidd boreu oes 
Yn laslanc llon, 
Ymlosgai cenadwri'r groes 
O dan ei fron; 
Mor debyg oedd i'r Iesu mâd 
Ynghylch y pethau am ei Dad. 


IV. 
Fel Timotheus canfyddodd nef 
Yn ffydd ei fam, 
Hon ymddatblygodd ynddo ef 
Nes rhoddi'r cam 
O'i sedd i bwlpud Hawen dêg 
Yn laslanc pedair-blwydd-ar-ddeg. 


NV- 
Yn ddeunaw oed aeth i Glandwr 
Yn gennad hedd, 
Gan ymsefydlu ar y tŵr, 
Ac yn ei wedd 
Fe adlewyrchid lliwiau'r wawr 
Ddoent dros fagwyrydd nef i lawr. 


MI. 
Uchelgais ïawr ei fywyd fu 
Pregethu'r groes, 
Er meddu doniau grymus lu, 
Prif waith ei oes; 
Am ddeugain mlynedd lawn o'r bron 
Fu galw'r byd dan gysgod hon. 





z 3 ow Ua - a A 
—Wrthrdraed y Gwr tu'n gwisgo'r drain. 


VII. 
O'r deugain hyn, un rhan o ddeg, 
Bu yn Park Road, 
A gorphen wnaeth ei yrfa dêg 
Dan goron clôd, 
Ond erbyn hyn mae'r goron glain 


MV. 
Ei fron oedd gartref calon fawr, 
Rhinweddol dlôs, 

Ei drem oedd fel plygeiniol wawr 
Yn gwasgar nos; 
Yroedd y gwreiddyn—mewnol hedd— 

Yn tyfu'n flodau ar ei wedd. 


[X. 
Hawddgarwch befrai yn ei drem 
Yn burdeb gwyn; 
Cymeriad oedd rinweddol em 
Tu ymar.glyn; | 
Rhinweddau cun yng nghlorian moes 
Bron mewn cydbwysedd fu ei oes. 


X. 
Ei bersonoliaeth gref oedd falm 
In clwyfau cudd, 
A'i ymadroddion mwyn fel Salm 
I'r galon brudd; 
Yr oedd ei bresenoldeb ef 
Yn creu awyrgylch fel y nef. 


XI. 
Ei lais melusber, treiddgar, mor 
Naturiol lwys 
Ag anthem moroedd cariad Iôr, 





Cydgordiai'n ddwys; | 
A dweyd ei brofiad byddai ef | 
Uwchben achubol râs y nef. 


NI, 
Fel coedwig yn yr awel fwyn 
Dan wlith y wawr 
Bu'r lluoedd, pan oedd ef yn dwyn 
Y nef i lawr; 
Roedd gwawl gogoniant yn ei drem 





Wrth son am Faban Bethlehem. 


XIII, 
Os ar ei fin y rhewa'r gwaed 
Yng ngaua'r glyn, 
Tyf blodau rhin yn ol ei draed 
Ar fro a bu, 
Brydferthant eto lwybrau plant 
Park Road, Glandwr, a Chefnpant. 


XIV. 
Ynghylch Glandwr yn fugail mwyn 
Ac arwr ffydd, 
Lle bu am oes yn porthi'rr ŵyn, 
Anfarwol fydd, 
Os yn y nef at ddewis sant, 
Bydd O. R. OWEN gyda'r plant. 


XV. 
Hebryngodd lu o gylch Glandwr 
Hyd niwl y glyn, 
Gan roi eu llaw yn llaw y Gwr 
Ew ar y Bryn; 
Os llaw'r rhai hyn ga yn y nef, 
Llaw'r angel glân ollynga ef. 


NI, 


Uwch man ei fedd mae gwryddion glwys, 


Nid blodau gwyw, 
Ond blodau pêr ei eiriau dwys 
Yn mynnu byw; 
A pheraroglir llethrau'r glyn 
Gan flodau ei gymeriad gwyn. 
XVII. 
Damhegion yr adgofion fyrdd, 
Parhaol barch, 

Oedd y canghenau bythol wyrdd 
O gylch ei'arch; 
Adgofion mwyn o'i fywyd hardd 
A wnant ei fedd o hyd fel gardd. 


XVIII. 

Ei allor gododd yn y glyn, 
A'i emyn glân 
Offrymodd arni'n foliant gwyn 

Cyn teithio 'mla'n, 
A sylweddoli ga'dd yn llwyr 
Ei hiraeth— 'Adref yn yr hwyr. 





Pil a Chefncribbwr, Ionawr, I900.. 


.T. M. WILLIAMS. 


GR 





i 
a 


& 
Ca! 





« 


o 


Ne 

A o) 
$ “ Me 
d a) 





CG, 

CG 
_ 

cê'C; 


>Y 
c “ 


.€ 
Ye 


A A DA A A Y 
O O ON O 


( 
eru ru 





I'w cael oddiwrth 


T. M. WILLIAMS, Baptist Minister, 
Kenfig Hill, Glam. 


X2cY ay 24 3 a Tir 


Y a 





